WicipediA 

Indoneseg 


Indoneseg (Bahasa Indonesia) yw iaith swyddogol 
Indonesia . Mae'n ffurf o'r iaith Falaieg a safonwyd yn 
dilyn annibyniaeth Indonesia yn 1945. 

Fel ail iaith y mae'r rhan fwyaf o drigolion Indonesia yn ei 
siarad, gydag un o'r ieithoedd lleol fel iaith gyntaf. Tua 
7% o'r boblogaeth, y rhan fwyaf o gwmpas y brifddinas 
Jaharta, sy'n ei siarad fel iaith gyntaf. 


Indoneseg (Bahasa Indonesia) 

Siaredir yn: 

Indonesia, Dwyrain 
Timor. 

Parth: 

De-ddwyrain Asia 

Cyfanswm o 
siaradwyr: 

200+ miliwn 
(cyfanswm) 

Safle yn ôl nifer 

siaradwyr: 

8 

Achrestr 

Awstronesaidd 

ieithyddol: 

Malayo-Polynesaidd 

Sunda-Sulawesi 
Malayig Malay 

Lleol 

Indoneseg 

Statws swyddogol 

laith swyddogol 
yn: 

Indonesia 

Rheolir gan: 

Pusat Bahasa 

Cod 

au iaith 

ISO 639-1 

id 

ISO 639-2 

ind 

ISO 639-3 

ind 

Gweler hefyd: laith - Rhestr ieithoedd 



Argraffiad Indoneseg Wicipedia, y 
gwyddoniadur rhydd 


Eginyn erthygl sydd uchod am Indonesia. Gallwch helpu Wìcipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia. 


org/w/index.php ?title=Indoneseg&action=edit) . 


i 

Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 

ndex.php?title=Indoneseg&action=edit). 


Wiciadur Chwiliwch am/ndoneseo 

yn Wiciadur. 


Wedi dod o " https://cy.wiki pedia.org/w/index.php?title=lndoneseg&oldid=2275408 " 


Newìdìwyd y dudalen hon ddìwethaf ar 13 Mawrth 2017, am 04:54. 
























































Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 



